Dull Naturiaeth, 


CERDD Y COGI0. 


Mezsun—“ Janto o'r Coed.” 


I ba beth y gwnaed y byd, 
Ac y cynhaliwyd hwn o hyd, 
Er dechreuad hyn o bryd ? 
Ni bu'm i ond ennyd ynddo, 
Nid wyf fi ond gwirion, Duw'n fy rhan, 
'Rwy'n gweled hyn yn synwyr wan, 
Mai amla arfer y'mhob man—yw cogio. 


Nid oes un deyrnas dan y Ne', 
Nid oes na gwlad, na thrâd, na thre', 
Nid oes na man, na llan, na lle, 
Na chyfle, ond i chwilio ; 
| Nid oes nag oes, na blwyddyn faith, 
Mis, na dydd, na munud chwaith, 
Nad yn' nhw oll yn deall gwaith—i gogio. 












2 


Y lord y sydd yn riwlio sir, 
Pob marchog mawr, pob nobl ysgwir, 
Pob gwr bonheddig perchen tir, 
Sy'.ffeind a difyr ganddo, 
Gadw ffwtmamn, Cyn ui-râs, 
Neu gi, neu geiliog, neu mag glas, 
A thrin y bowl y bydd hen sias—i gogio. 


A'r gwr gownog enwog iawn, 

Yn ei wisg, a'i ddysg, a'i ddawn, 

A'i ymadroddion llon'yn llawn, 
A hypy am gyfiawn bledio ; 

Os chwi a rydd yr aur o'i flaen, 

Fe chwery hwn legedermain,* _ * Êudoliaeth, 
Mae ganddo dricciau Lloegr a Spaen—i gogio. 


A'r Eglwyswr, Doctor mawr, 

A'i own a'ì gassoe laes hyd lawr, 

Chwi a'i cewch yn dwndro fel y cawr, 
Tra fyddo'r awr yn passio ; 

Yn traethu beiau cymmaint un, 

Twyll â malais calon dyn,— | 
Fe wyr hwn y ffordd ei hun—i gogio. 


A'r Physygwr haerwr hy', 
Gwr mawr ar y methiant lu, 
Pa le bynag y b'o ei dy, 
Bydd rhai yn cyrchu atto, 
Am gyffyriau, loned sach, 
I gael eu gwneuthur oll yn iach, 
Ymhob un bydd tiypyn bach—o gogio. 


Beth am y cerlyn cottyn”clyd, 
By a'i ysguboriau yn llawn o yd, 






Xc<cs 





2 SS ym^ 
<< OcX. 





2 


Fe fydd yn disgwyl blwyddyn ddrud, 
A hon sydd hyfryd ganddo; 
Os eiff i werthu yd neu wair, 
Neu hen geffylau hyd y ffair, 
Bydd siwr i'r sawl a goelio ei air—o'i gogio, 


Beth am y glwfer gwlyb a sych, 

A'r barbwr gwisgi yn ei ddrych, 

Yn trin y berwig felen grych, 
Dan ei mynych mendio ; 

Nid ydyw hyny well o ddraen, 

Na gwyr eraill aeth o'r blaen, 
Mae ganddo ystryw Lloegr a Spaen—i gogio. 


A'r marsiandwr cefnog gwych, 
A'r moriwr braf a'r wyneb brych, 
A fydd yn croesi'r cefnfor crych, 
Fe fyn «i fynych garo: 
Os edrychwch ar ei war, 
Pob pac, pob bwndel, mawr yw'r i 
Beth ydi'r marc, a pheth yw'r tar—ond eogio 


Gwaith y porthmon hyd y ffeiriau, 
Gwaith y gwyr sy'n cadw siopau, 
A. gwaith gwragedd tai'r tafarnau, 
A gwaith pen clarciau Lnydlo, 
A gwaith y trinwyr llin a gwlan, 
A gwaith cofleidio llances lan, 
Â gwaith priodi Sêôn a Sidn—yw cogio. 


Y mae'r gweision ymhob man, 
Yn disgwyl cyflog mawr i'w rhan, 
Pob rhywogaeth cry' a gwan, 

A hyny am wiwlan weithio ; 











4 


Os ewch oddiwrth y rhai'n ymhell, 
Ymchwiffio wnan' o'r tân i'r gell, 
Nid yw hyny ronyn gwell—na chogio. 





Beth am y taeliwr, a pheth am y gwydd, 
A pheth am y cowper, beth am y crydd ! 
Beth am y gôf, a'r panwr prudd ? 
A'r melinydd cryno ? 
Chwi gewch y rheini yn ddi-wâd, 
_ Yn trin eu gwaith mewn tre' a gwlad, 
A'u dwylo traws, yn dilyn y trâd—i gogio. 


' Afraid i mi draethu mwy, 
Âm wyr cleifion o'r un clwy”, 
O'm rhan fy hun 'wyllysio 'rwy', 
Waeth geni pwy a'i gwypo ; 
Nid wyf yn ceisio bod mor lân, 
Âm ryw ddiniwaid gastiau mân, 
Mi fedra' finnau wnaeth y gân—beth cogio. a 


'HUGH MORRIS. 


